YSTYEIAETHAU DIFRIFOL 


AB 



Er anogaeth / bawb ystgried eu dlweâd. 


D EFFROWN, deffrown trwy’r gwlôdydd, 
A’r trefydd oll yn awr, 

A gweddiwn ar yr Arglwydd, 

Pen-Uywydd nef a llawr, 

Am iddo Ef i faddeu 
Ein beiau aU i gyd, 

A’n gwneyd yn barod hollol 
Cyn myn’d i’r bythol fyd. 

Mae angeu, ’r gelyn llidiog, 

Yn awr a’i fìniog gledd 
Yn tori ein cydgre’duriaid 
0 blith y byw i r bedd, 

Trwy’r colera a’r rhyfel, 

A rhy w ddamweiniau blin ; 

Mae Uawer ffordd- gan angeu 
I ddifa dyddian dyn; 

Mae Uuoedd yn y boreu 

Yn iach yn myn’d i’r gwaith, 

Ond cyn pen ’chydíg oriau 
Yn nhragwyddoideb maith! 

O! llefwn am dmgaredd 
Yn daer wrth oreedd Duw, 

Am noddfa glyd i’r enaid 
Cyn myn’d o dir y byw. 



2 


Mor frau ac ansertenol 
Yn awr y w dyddiau dyn! 
Bydd heddyw’n iacih a heiny’, 
Yfory’n wael ei lun ! 

Mae heddyw mewn anrhydedd 
Yn rhodio’n hardd ei wedd, 
Yfory’n wael ei agwedd, 

Yn gorwedd yn y bedd. 


Y pridd i’r pridd a ddyehwel, 
Medd gair ein huehel Nêr; 
I ddianc rhag marwolaeth 
’Boes gobaith dan y sêr ; 
’Nol rhoddi’r corff i bydru, 

I fyny daw bob darn 
Yn more’r adgyfodiad, 

’Gael myn’d i'r fanol farn. 


Y balchaf ddyn, gwna edrych 
A’r ddull y gladdfa draw, 

A gwel yr holl bentyrau 
ü feddau ar bob llaw ; 

Yr hen a’r canol oedran, 

A’r baban yr un wedd, 

Yr uchel radd a’r isel 
Sy’n dawel yn y bodd. 


Er meddu tai a thiroedd, 

Ác aur ac arian mawr, 

Ehaid myn’d oddiwrth y rhei’ny 
I lechu yn liweh y Uawr; 
Benthyciol ydyw’r cyfan 
Gawn yma yn y byd! 

Pan ddelo oriau angeu, 

Ehaid gado’r rhai’n i gyd. 





3 


0 ! Dduw, sobreiddia’r dynion 
Sy’n awr yn feddwon drwg, 
Gan rodio fíyrdd y diafol, 

Hyd Iwybrau maglau mwg; 
0 ! dwg y pell yn agos, 

Hhag aros yn rhy hir 
Ar hyd gwastadedd Sodom, 
Daw’r ’storom cyn bo hir. 


Mae gweled eîn cym’dogion 
I ni’n rhybuddion dwys, 
Bob dydd yn cael eu tori, 
A’u rhoddi dan y gŵys, 

A ninau’n cael ein gadael 
Gan yr Anfeidrol Fôd; 

0 ! neswn at ei orsedd, 

Mae’r diwedd bron a d’od. 


Ehaid ini oll ymddangos 
Gerbron i frawdle Crist, 

Lle bydd yr annuwiolion 
Yn gwneuthur golwg drist, 
Yn gwaeddi ar fynyddoedd 
A chreigiau i syrthio i lawr, 
I’w euddio hwy o wyddfod 
A llid y Barnwr máwr. 


Y Bamwr dd’wed, Ewch yma^ 
Gwrthod’soch chwi y nef, 

I’r tân bar’tow’d i ddèâfol 
A i hoU «^ylioîi ef; 

Rhow'd i ckwi bob eynygiad, 

Ni wnaíethoch wrÄado dim; 
Am hyny, ’níiwr fe’ch poenir 
Á llid dialedd llym. 


4 


Mor hardd fydd y duwiolion 
Ar ei ddeheulaw Ef, 

Oll wedi eu gwneyd yn addas 
I fyn’d i deyrnas nef! 

Hwy gânt eu haur delynau 
A’u tanau oll yn dỳn, 

I ganu i’r Oen fu farw 
Ar hen Calfaria fryn. 


Y Gwr fu â’r goron hîgog 
Ar ei ardderchog hen, 

Fu farw dan yr hoelion 
Bhwng lladron ar y pren, 
Ca’dd waywffon i’w ystlys 
Nes oedd yn goch o waed, 
Ac felly y darfu drengu, 

A’r hoelion yn ei draed. 


Fe roddwyd yr Oen hawddgar 
Mewn daear o dan gudd; 

Er gwaetha’r maeu a’r milwyr, 

Haeth fyny’r trydydd dydd ; 

Mae heddyw yn Eiriolwr 
Mewn liŷs tudraw i'r llen; 

Ymdrechwn fyn’d i'w gwmni 
I ganu hyth. Amen. 

D. JoHES. 




ARQaAH?WTD GAN W. LLOYD, “ GWLADaAEWB,” ABEämAE. 


